nc 





| | CAN NEWYDD 


' Ary fjurf ddiweddaraf. ar_ Ddirwest, sydd yn 


myned dan yr enw— 


i — Byddin y Rhuban Glas. 





TOnN—“LILi BON.” 


nr AE amrywiol” gy GE Ha 


Wedi'u ffurfi drwy yr oesau, 
Er ymdrechu sobri'r meddwon, 
Ond y goreu yw'r Blue Ribbon. 
CYDGAN:— 
Llwyddiant fo i': Rhubban Glas, 
Llwyddiant fo i'r-Rhubban Glas, 
I lwy: ymlid o'n tiriogaeth 
Yr hen elyn medd'dod cas. 





dj Gwnaeth y Temlwr Da ddaioni 
Mawr yn Lloegr ac yn Nghymru ; 
Ond er cymaint wnaeth y rheiny, 


deg Curo wna'r Blxe Ribbon Army. 
Llwyddo wnelo'r Rhuban Glas, 

î Llwyddo wnelo'r Rhuban Glas, 

Ll ' I orthrechw? diddymu 

l Yr hen fasnach feddwol, gas. 

Î 


Mae y fyddin yn ymledu. 

Ac yn gyflym yn cynyddu ; yp 
Llu o wreng a boneddioion 
Wisgant y rhubanau gleision. 


— 
r 


7 x 
crug uad, 
7 


, 


Byddin ddewr y Rhuban Glas, 

Byddin ddewr y Rhuban Glas, 
Fyddo'n llwyddo i ddifodi 

'Yr ben elyn medd'dod cas. 


Ŷ 


- 
â 


- 
a 


-* 
r 
is 


EC 
& 


* 


a de 
or 








2 Fe, 





Mae y llanciau a'i lodesau 
Yn arddangos y rhubanau ; 


F A'r un modd y gwragedd mwynion 
a Ymhyfrydant mewu Blue Ribbon. 


Pleidio maent y Bhuban Clas, 

Pleidio maent y Rhuban Glas, 
Gan ddymuno iddo lwyddo 

1 ddifodi medd'dod cas, 


ì 

| 
i l 
Mae'r tafarnwyr fel gwalltgofiaid | 
*Herwydd colli eu cwsineriaid, ' y ; b— 
Y rhai sydd yn troì'n anffyddlon | 
Ac yn uno a'r Blue Ribbon. ŵr 


' Ac yn gadael medd'dod cas, 

Ac yn gadael medd'dod cas, 
Gan ymrwymo /'i fod yn ffyddlon 
» — O dan faner Rhuban Glas. 


Cau y Sul a'r Local Option 

Flinant y tafarnwr, druan ; 

Und ^'r hyn bair i'w ddanedd rincian 
Ydyw Byddin y Zlue Ribbon. 


Byddin dlos y Rhuban Glas, 
Byddin dlos y Rhuban Glas; 
Nerth a gaffo i ddiddymu 
Ei hen fasnach feddwl, gas. y 


Myn'd dan wraidd ei fasnach echrys 

Maer Tafaindai'Coffìf destlits s' 6b i 
Ond yr hyn a wna i'w valon | 
I lesmeirio yw'r Blue Ribbon. I 


Llwyddo wnelo'r Rhuban Glas, 

Llwyddo wnelo'r lthuban Glas, 
l lwyr ddifa o'n hardaloedd 

NU gwirodydd meddwol, cas. 


* 


* 
(N 
* 
gw, 
* 
—_ 
*f- 
aeb, 
dw, 
9 
Ŷ 








* 


9 


Mae hen feddwon annghyífredin, 
A rhai cymedrolwyr cyndyn, 
Yn rhoi heibio yr hen wydryn, 
Gan ymrestru yn y fyddin,— 


Byddin hardd y Rhuban Glas, 

Byddin hardd y Rhuban Glas; 
Llwyddiant iddi i oresgyn 

Yr hen elyn creulon, cas. 


Yr oedd Shinkin Siams, gwr Sali, 
Yn hen feddwyn i'w ryfeddu ; 
Ond, dan gellwair, aeth ur, noson 
l gytarfod a'r Blue Rilbon,— 


Uno wnaeth a'r Rhuban Glas, 
Uno wnaeth a'r Rhuban Glas. 
Gan lwyr benderfynu peido 
Yïed mwy o'r gwirod cas. 
k. 


Mynych âi i westy'r Baileys 
I offrymu i dduw Bacchus; 
Gwariai yno ei holl arian 

Cyn ymuno a'r Blue ltibbon, 


A rhoi-heibio medd'dod cas, 

A rhoi heibio medd'dod cas, 
Gan roi ffarwel i'w hen arfer, 

A'ihen gwmni drwg, di-ras. 


'Roedd ei wraig a'i blant mewn eisiau 
Bwyd, a dillad, ac esgidiau ; 

Dychryn yn ei dy oedd Shanco; 

Ond er pan mae wedi /joino 


Byddin hardd y Rhuban Glas, 

Byddin hardd. y Rhuban Glas, 
Dywed 8al ei fod e'n hollol 

Wedi peidio bod yn gas. 








*Nawr mae Sal a Shancv'n daclus, 
A'r plant bach yn wir gysurus; 

A phob iro'r &'r 'eulu allan, 
Gwisgaut bob un eu /lne Rib5on, 


Clod a fo i'r Rhuban Glas, 

Clod a foi'r Rhuban Glas, 
Am gyfudi ambell adyn 

O drybini medd'dod cas. 


Nid yw eyn ond siampl fechan 

O effeithiau y Blue Ribbon. 
Rhyw fendithion dirifedi 
Ddeilliant o'r Blue Ribbon Army. 


Llwydd a fo i'r Rhuban Glas. 

Llwydd a fo i'r nhuban Glas; 
Enill tir a fo yn gyson 

Ar y gelyn, medd'dod cas. 


O! na wawriai'r boreu hyfryd 
Pan fydd pawb o galon unfryd, 
Yn arddangos y las 1huban, 

Ac yn canu mewn un cydgan,— 


Llwyddiant to i'r Rhuban Glas, 

Llwyddiant fo :r Rhuban Glas, 
I ysgubo u'n hardaloedd 

Yr hen fasnach f»ddwol, gas. 








* 
* 








